

« Jiv 

SAGAN AF 


' ^ 

DIMMALIMM 





n 







1 ll 

Sagan af Dimmalimm 
köngsdöttur 


Sagan af Dimmalimm 


iEflntyri meö myndum 
eftir 

Guömund Thorsteinsson 


Reykjavik 1942 
BÖKABUD KRON 


PRENTAD HJÅ 

S T CLEMENTS PRESS ( 1942 ) LTD. 
LONDON 


Förord till den elektroniska utgåvan 


This history, written and painted by Guömundur ,f Muggur" Thorsteinsson (1891-1924) is digitized for 
Baekur.is by National and University Library of Iceland and has in all been adapted to Project Runeberg June, 12 
2014 by Ralph E. 


Guömundur Thorsteinsson, eöa Muggur, eins og hann var venjulega kallaöur af kunnugum jafnt sem 
ökunnugum, var einn gåfaöasti og fjölhaefasti listamaöur, sem Island hefir att. 










Paö må segja, aö allt hafi leikiö honum i höndum. Hann var snjall målari og teiknari, en auk J)ess var hann leikari 
gööur og gamanvisna söngvari. Greip hann oft til J)ess, J)egar fjårhagur hans var Jiröngur, aö syngja å 
skemmtunum, enda var hann hrökur alls fagnaöar, hvar sem hann kom. 

Muggur 61 samanlagt sjålfsagt meir en helming aefi sinnar utanlands. Po er hann aö mörgu leyti meöal hinna 
J)jo51egustu lslenzkra myndlistarmanna, enda munu myndir hans ur lslenzkum J)jo5sögum lengst halda nafni 
hans å lofti. 

Pott hann vaeri af riku folki kominn, taemdist honum snemma fé, enda var hann manna örlåtastur og haföi litiö 
fésysluvit, svo sem titt er um listamenn. Po var faöir hans, Pétur Thorsteinsson kaupmaöur, talinn einn snjallasti 
athafnamaöur Islands um langt skeiö. 

SAGAN AG DIMMALIMM KÖNGSDÖTTUR 

EINU sinni var litil köngsdöttir, sem hét Dimmalimm. Hun var baeöi ljuf og göö, og hun var lika Jiaeg. Hun lék 
sér alltaf ein i garöinum hjå köngshöllinni. 

I garåinum var litil tjörn, og å tjörninni voru fjörir svanir. Dimmalimm J^ötti svo vaent um Jiå. Peir komu lika 
alltaf syndandi, Jiegar Jieir såu hana. Hun gaf Jieim lika brauö og ymislegt annaö göögaeti. 

Einu sinni fekk Dimmalimm aö fara ut ur garåinum. Hana langaöi til aö sjå, hvort J)ar vaeri nokkuö ööruvisi um 
aö litast.Ju-u! Par var allt ööruvisi. Naestum engin tré og engin hus, ekkert annaö en graenar grundir og blå fjöll, 
langt-langt i burtu. Dimmalimm J^ötti svo fallegt Jiama, aö hun gekk og gekk, langa-lengi. 

Loks kom hun aö störu vatni. På varö Dimmalimm alveg hissa, J)vi aö å vatninu så hun svan, miklu-miklu staerri 
og fallegri en litlu svanina i köngsgaröinum. 

Og — hugsaöu J)ér — svanurinn kom syndandi til hennar, og hann horföi svo blitt å hana. 

Dimmalimm J^ötti Jiegar i staö vaent um fallega svaninn. 

Eftir Jietta for Dimmalimm å hverjum degi ut aö stora vatninu. Svanurinn kom J)å å land og settist hjå henni. 
Dimmalimm strauk svaninum, en hann lagöi kollinn sinn i hålsakot. Paö var svo inndaelt. 

En allt breytist i Jiessu lifi. 

Einu sinni, {legar Dimmalimm kom hoppandi, J)å så hun hvergi svaninn sinn — hvergi nokkursstaöar. 

Hun leitaöi hringinn i kring um vatniö. 

Loksins fann hun svaninn. En svanurinn var dåinn. Dimmalimm for aö gråta, og hun grét og grét. 

Auming ja Dimmalimm. 

Svo for hun heim. En å hverju kvöldi gekk hun ut aö vatninu og hugsaöi um svaninn, sem henni Jiotti svo vaent 
um. 

En nu kemur annaö til sögunnar. 

Dimmalimm sat einu sinni sem oftar viö vatniö og var aö hugsa um svaninn sinn. 

På stoö allt i einu litill köngssonur hjå henni. Hann var ljömandi fallegur, og hann hét Pétur.“Pu mått ekki gråta, 
Dimmalimm mm”, sagöi hann. 

‘TE, ju” sagöi Dimmalimm. “Svanurinn minn er dåinn”. 

“Nei, gråttu nu ekki meira”, sagöi kongssonurinn. “Eg skal segja Ipér sögu. Eg heiti Pétur, ég er köngssonur og å 
heima hérna skammt frå. Einu sinni kom ljöt kerling. Hun var nom. Hun lagöi J)aö å mig, aö ég skyldi veröa aö 
svani og aldrei leysast ur |)eim ålögum, fyrr en ég hitti stulku, sem vaeri göö og Jiaeg, og sem Jiaetti vaent um mig.” 

“Séröu nu, Dimmalimm mm? Pu ert gööa stulkan, sem leystir mig ur ålögunum. Og nu skulum viö gifta okkur”. 



På varö Dimmalimm himinlifandi. Hun kyssti kongssoninn. Og svo giftust J)au. 

Nu eru J)au köngur og drottning i riki smu. Eau sitja i lj ömandi fallegum stolum, sem kallaöir eru håsaeti. Og J)au 
em reglulega hamingjusöm. 

En allt var J)etta J)vi aö J)akka, aö Dimmalimm var svo göö og J)aeg stulka. 

Engin er eins J)aeg og göö og Dimma-limma-limm, og engin er eins hyr og rjoö og Dimma-limma-limm. 

Muggur var faeddur å Bildudal 5. september 1891. Moöir hans, Åsthildur Guömundsdottir Thorsteinsson, var J)å 
husfreyja å einu staersta og merkasta heimili landsins. Milli hennar og Muggs voru alla aefi miklar åstir. 

Muggur varö ekki nema 32 åra aö aldri. Hann åtti viö mikla vanheilsu aö strföa slöustu år aefi sinnar. Dvaldi hann 
J)å langvistum utanlands til heilsu -botar. Hann lézt å heilsuhaelinu i Sölleröd voriö 1924. Lét hann eftir sig fjölda 
merkra mynda. Hin merkasta J)eirra mun vera altaristafla, sem hann målaöi 1921 å Italiu, ”Kristur laeknar sjuka.” 

Honum var séerstaklega synt um aö segja sögur, enda var hann barngööur meö afbrigöum og J)ekkti betur salarlif 
bama en flestir aörir fullorönir. 

Hann geröi myndir viö “Pulur” fru Theodoru Thoroddsen, moöursystur sinnar. Ennfremur geröi hann myndir viö 
bamakvaeöiö alkunna “Tiu litlir negrastråkar.” 

Bok J)essa samdi hann og teiknaöi handa systurdottur sinni, Helgu Egilson, åriö 1921, er hann var å leiö frå Italiu 
til Islands meö flutningaskipi. 

Myndin, sem fylgir Jiessum linum, er tekin haustiö 1919, Jiegar Muggur lék hlutverk Ormars i kvikmyndinni 
“Sögu Borgaraettarinnar.” 



Digitaliserad av Projekt Runeberg och publicerad på 
http: //runeberg. org/dimmalimm/ . 

Konverterad till .pdf, .epub, .mobi och .txt av Arkivkopia och publicerad på 
https://arkivkopia, se/sak/runeberg-dimmalimm . 

Filen skapad 2018-12-17 12:30:28.921992 





